WikipediA 


Wikang Koreano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wikang Koreano (o_^0-|/^ £j^ h ) ay ang opisyal na wika ng 
parehong Hilagang Korea at Timog Korea. Ito rin ang isa sa 
dalawang opisyal na wika sa Nagsasariling Prepekturang Koreano 
ng Yanbian sa Tsina. Isinusulat ito sa alpabetong Hangeul. Mahigit 
sa 78 milyong katao ang nagsasalita ng Wikang Koreano sa buong 
daigdig. Sa mahigit na sanlibong taon, ang Wikang Koreano ay 
isinusulat kasama ng mga hiram na karakter panulat ng mga Tsino at 
tinawag na hanja, kasama ang mga sistemang ponetikong gaya ng 
hyangehal, gugyeol , at idu. Noong ika-15 dantaon, isang 
pambansang sistemang panulat ang tinawag na hangul ang pinagawa 
ni Sejong na Dakila, subali't hindi agad nagamit ng lahat hanggang 
noon lamang ika-20 dantaon, dahil sa higit na pinili ng 
aristokrasyang yangban noon ang paggamit ng hanja. 

Ang kaurian ng angkan ng Wikang Koreano ay pinagtatalunan ng 
maraming mga linguistiko. Marami ang nag-uuri dito bilang hiwalay 
na wika^ samantalang may mga nagsasabi na kabilang ito sa 
kontrobersiyal na pamilyang wika ng Altaie.^ Isang aglunatibong 
wika ang wikang Koreano sa kanyang morpolohiya at ang kanyang 
syntax ay simuno-paksa-pandiwa. 


Mga nilalaman 

Mga Pangalan 
Kasaysayan 

MgaTunog 

Mga Katinig 
Mga Patinig 

Mga talasanggunian 


Mga Pangalan 


Wikang Koreano 

Hangugeo, Ohosdnmal 



Sinasalitang 
katutubo sa 

Mga katutubong 
tagapagsalita 


Timog Korea, Hilagang 
Korea, People's RepubHe 
of China, Estados Unidos 
78 milyon (1999 est.)! 1 ! 
(nawawalang petsa) 


Pamilyang wika isolated language (H^jS 
Qj Qj ) [2] [3] [4] [5] [6] [7] 


Sistema ng Exclusive use of Hangul 

pags ulat (Both Koreas), mix of 

Hangul and hanja (some 
professional seripts in S. 
Korea), or Cyrillic alphabet 
(lesser used in 
Goryeomal) 


Nakabatay ang mga pangalang ng wikang Koreano sa mga 
pangalang ng Korea na ginagamit sa Hilagang Korea at Timog 
Korea. 

Sa Timog Korea, ang wika ay kadalasang tinatawag na Hangungmal 
itSls), o sa mas magalang na salitang Hangugeo (°_^-0j; 
[H Hp ) o Gugeo (^Oj; Bl Hp ; na literal na nangangahulugang 
"pambansang wika"). 

Sa Hilagang Korea at sa Yanbian Korean Autonomous Prefecture ng 
Tsina, ang wika ay mas kadalasang tinatawag na (^£! s; iEt#s), o 
sa mas pormal na ehosond (^£]Oj; i^|#Hp). 


Opisyal na katayuan 

Opisyal nawikasa Hilagang Korea 
j*f Timog Korea 
Yanbian ( | Republikang 
Popular ng Tsina) 

Pinangangasiwaan South Korea: 

(regulado) ng The National Institute of 
the Korean Language 
North Korea: 

Sahoe Kwahagwon Ohak 

Yonguso 

Aj-S|Z|-o[S 



































Mga kodigong pangwika 


Sa kabilang banda, ang mga Koreanong nasa dating USSR, na 
tinatawag ang kanilang sarili bilang Koryo-saram at 

Goryeoin (!□. B=|oj ; iSHA; na literal na, "Mga Tao ng Goryeo") ay 
tinatawag ang wika bilang Goryeomal (TLSls'; SHs). 

Kasaysayan 


Nagmula ang mga Koreano sa mga Sinaunang mga Koreano, 
Lumang Koreano, Gitnang Koreano at Modernong Koreano. Simula 
nang matapos ang Digmaang Koreano , ang mga kasalukuyang mga 
Koreano ay nakabuo ng pamantayang wikang Koreano, kasama na 
dito ang pagkakaiba ng mga bigkas, pag-iiba ng mga pandiwa at 
talasalitaan. 

Mga Tunog 


ISO 639-1 

ko 

ISO 639-2 

kor 

ISO 639-3 

kor 

Linggwaspera 

45-AAA-a 


* 


Countries with native Korean-speaking 
populations 


Pangunahing lathalain: Korean phonology 


Mga Katinig 


Ang artikulong ito ay mayroong 
Korean text. Kung walang maayos na 
Yc|_ nagbibigay-tukod , maaari kang 
makatagpo ng mga tandang 
pananong, kahon, o iba pang simbolo 
sa halip na Hangul or hanja. 



Bilabial 

Alveolar 

Post- 

alveolar 

Velar 

Glottal 

Nasal 

□ /m/ 

l /n/ 


o /rj/ (restrieted 
to syllable 
eoda) 


Plosive 

plain 

h /b/ or 

/p/ 

e /d/ or 
/t/ 

* Idil 
or /te/ 

-i /g/ or /k/ 


and 

Affricate 

tense 

HU /p/ 

1 /t/ 

**/tg/ 

11 /k/ 



aspirated 

H /ph/ 

E /t h / 

* /t6 h / 

/k h / 


Fricative 

plain 


A / S / 



o /h/ 

tense 


AA /S/ 




Liguid 


= /1/ 





Mga Patinig 



H 

l_ 

P 

eh 

i 

2 

3 

4 

P 

u 

A 

o 

5 

6 

7 

8 

X 


H 

E 

9 

10 

ii 

12 

n 

“o 



13 

14 



Ang mga Katinig ng Wikang 


Koreano 






oi 

01 

1 

1 

2 

2 

o 

o 

CD 

o 

3 

-1—L 

3 

~T~ 

4 

TT 

4 


o o 

5 6 


Ang mga pangunahing patinig ng 
Wikang Koreano 




































Monophthongs 

/i/ 1 , /e/ 11 , /e/ H , /a/ [ *, /o/ -l, /u/ t, /a/ 1 , /tu/ / 0 / A 

Vowels preeeded by 
intermediaries, 
or Diphthongs 

/je/ 11 , I\eI H , /ja/ [ , /wi/ tI, /we/ tII, /we/ 41, /wa/ -4, /u|i/ -1, /jo/ -u-, /ju/ t, /jA/ 1, /wa/ 

T-l 


A * h is eloser to a Near-open eentral vowel ([e]), though (a) is still used for tradition. 


Mga talasanggunian 


1. "Korean" (http://www.ethnologue.com/14/show_iso639. asp?code=kor). Ethnologue, 14th ed. Nakuha 
noong 2008-09-25. 

2. Song, Jae Jung (2005), The Korean language: strueture, use and context (https://books.google.com/book 
s?id=rlk52cJlvDEC&pg= PA15) , Routledge, p. 15, ISBN 978-0-415-32802-9 . 

3. eampbell, Lyle; Mixco, Maurieio (2007), "Korean, A language isolate", A Glossary of Historieal 
Linguisties, University of Utah Press, pp. 7, 90-91, "most speeialists... no longer believe that the... Altaie 
groups... are related [...] Korean is often said to belong with the Altaie hypothesis, often also with 
Japanese, though this is not widely supported". 

4. Dalby, David (1999 - 2000), The Register of the World's Languages and Speeeh eommunities, 
Linguasphere Press Check date values in: |year= (tu long) . 

5. Kim, Nam-Kil (1992), "Korean", International Eneyelopedia of Linguisties, 2, pp. 282-86, "seholars have 
tried to establish genetie relationships between Korean and other languages and major language 
families, but with little sueeess". 

6. Rona-Tas, Andras (1998), "The Reeonstruetion of Proto-Turkie and the Genetie Question", The Turkie 
Languages, Routledge, pp. 67-80, "[Ramstedt's eomparisons of Korean and Altaie] have been heavily 
eritieised in more reeent studies, though the idea of a genetie relationship has not been totally 
abandoned". 

7. Sehonig, Claus (2003), "Turko-Mongolie Relations", The Mongolie Languages, Routledge, pp. 403-19, 
"the 'Altaie' languages do not seem to share a eommon basie vocabulary of the type normally present in 
eases of genetie relationship". 

8. Song, Jae Jung (2005) "The Korean language: strueture, use and context" (http://books.google.com/book 
s?id=rlk52cJlvDEC&pg=PA15&dq=Korean+%22Language+isolate%22&ei=_JVSS8LtGI6szASz-r36Cw& 
cd=l#v=onepage&q=Korean%20%22Language%20isolate%22&f=false) Routledge, p. 15 

Lyle eampbell & Maurieio Mixco. 2007. A Glossary of Historieal Linguisties. University of Utah Press. 
("Korean, A language isolate", pg. 90; "Korean is often said to belong with the Altaie hypothesis, often 
also with Japanese, though this is not widely supported," pp. 90-91; "...most specialists...no longer 
believe that the...Altaic groups...are related," pg. 7) 

David Dalby. 1999/2000. The Linguasphere Register of the World's Languages and Speeeh 
Oommunities. Linguasphere Press. 

Nam-Kil Kim. 1992. "Korean," International Eneyelopedia of Linguisties. Volume 2, pp. 282-286. 
("...seholars have tried to establish genetie relationships between Korean and other languages and major 
language families, but with little sueeess," pg. 282) 

Andras Rona-Tas. 1998. "The Reeonstruetion of Proto-Turkie and the Genetie Question," The Turkie 
Languages. Routledge. Pp. 67-80. ("[Ramstedt's eomparisons of Korean and Altaie] have been heavily 
eritieised in more reeent studies, though the idea of a genetie relationship has not been totally 
abandoned," pg. 77.) 

Claus Sehonig. 2003. "Turko-Mongolie Relations," The Mongolie Languages. Routledge. Pp. 403-419. 
("...the Altaie' languages do not seem to share a eommon basie vocabulary of the type normally present 
in eases of genetie relationship," pg. 403) 

9. Stratification in the peopling of China: how far does the linguistie evidence mateh geneties and 
arehaeology? In; Sanchez-Mazas, Bleneh, Ross, Lin & Pejros eds. Human migrations in eontinental East 
Asia and Taiwan: genetie, linguistie and arehaeologieal evidence. 2008. Taylor & Francis 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikang_Koreano&oldid=1705724" 


Huling pagbabago: 21:58, 24 Hunyo 2019. 






Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang karagdagang 
termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



